WikipediA 



Isi 

Abemera Materialism bavuga ko ubushakashatsi bwagaragaje 
ko isi, ikirere, izuba n inyenyeri byose bigizwe na Elements 
zigera kuri 103 kandi kera cyane bikaba byari byibumbiye 
hamwe mu gacu ( Disc ) kaje guturitswa n ubushyuhe 
bugaturutsemo, havamo amabango (Etoiles) yagurukiye ahantu 
hatandukanye. Bitewe n aho buri bango ryagiye (temperatures) 
amabango amwe yabaye solides, liquides cyangwa gaz. Iryo 
turika ryitwa le Big Bang ryaba ryarabaye mu myaka 5 000 000 
000 ishize. Wand 

Ibango ryitwa Isi ryari rigizwe ahanini n urusobe rw imyuka 
yiganjemo amazi (H 2 0) agera kuri 84,4% ryatangiye 
kuzenguruka ibango ryitwa izuba maze iyo si igenda itakaza 
imyuka n amazi bijya hagati yayo n izuba, bityo ikirere (hagati 
y isi n izuba) cyuzuye iyo myuka kiba kirabonetse. 

Uko isi yagiye yegerana kuruhu rwayo hagiye hakonja naho mu nda harushaho gushyuha bituma ibiyigize 
bishonga (en fusion) maze byipanga hakurikije uburemere (densite) ibiremereye cyane bijya hasi ibyoroshye 
bijya ku ruhu. 

Kubera ubushyuhe, imyuka ntiyihanganiye kuguma imbere y urwo ruhu, ahubwo yaturikije uruhu rw isi 
yigira hanze mu kirere (Atmosphere). Nyuma y imyaka 150 000 000, iyo myuka yabyaye igihu cyagiye 
gikonja kibyara imvura yaguye imyaka ibihumbi, amazi yuzura mu binogo byasizwe na wa mwuka 
wapfumuye uruhu rw isi, bityo havuka inyanja n ibiyaga ari nabyo byabaye isoko y ubuzima. 

Notes 


1. Ishami Rishinzwe Uburere Mboneragihugu, Ukwakire, 2006 (http://www.nurc.gov.rw/document 

s/researches/SyllabusJngando.pdf) 



Retrieved from "https://rw.wikipedia.Org/w/index. php?title=lsi&oldid=70691" 


This page was last edited on 22 September 2016, at 14:26. 

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms 
of Use for details. 











